



જાગૃત ઉજાગણ 


ગુજરાતમાં આગામી પાચ દિવસ વરસાદ ની આગાહી... 


ગુજરાત સરકાર ની માહિતી બ્યુરોની વેધર વોચ ગ્રુપની બેઠકમા આગામી પાચ દિવસમા 
ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે. 


બગાળની ખાડીમા સર્જાઈ રહેલા લો પ્રેસરને કારણે સમગ્ર રાજ્યમા તારીખ ૨૧ થી ૨૮ 
ઓગસ્ટ સુધી સારો વરસાદ થવાની સભાવના છે, માટે તારીખ ૧૮ થી રર ઓગસ્ટ દરમિયાન 
તમામ વિભાગોને એલર્ટ રહેવા તથા જરૂરી આગોતરી તેયારી કરવા રાહત કમિશ્રર શ્રી હર્ષદ 
પટેલે તાકીદ કરી છે. 





કચ્છીજિલ્લામા તળાવ ઓગનતા ગ્રામજનોમાં ખુશીપી લહેર 
સયોજક : અબાલાલ પોકાર - ગાધીધામ 


જીયાપર ગામે યોગેશ્વર 
તળાવ ( ખડિયો ) ઓગની જતાં 
(ઓગનથી વહેતાં) ગ્રામજનોમાં 
ખુશીની લહેર છવાઈ ગઈ હતી. 
આ ખુશીના અવસરે આજ સવારે 
૮:૩૦ વાગ્યે ગામના સરપચ 
શ્રીમતી વિમળાબેન તથા 
ઉપસરપચ શ્રીમતી કમળાબેન 
પોકાર તથા અન્ય મહિલા 
ખે. સદસ્યો, તેમજ સ્થાનિક મદિરના 
પૂજારી-મહારાજ હસમુખભાઈ રાજગોર તથા ગામના અગ્રણીશ્રી બાબુભાઈ ચોપડા દ્વારા યોગેશ્વર 
તળાવના હર્ષોલ્લાસ સાથે વધામણા કરવામાં આવ્યા હતા. આ અવસરને આનદ અને ઉત્સાહથી 
માણવા બહોળી સંખ્યામા ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 


સંયોજક : કા. વા. સા 





નખત્રાણા પથકમા શ્રીકાર 
વરસાદથી ગામનુ ધોળુ તળાવ 
તેમજ રામેશ્વર ( નખત્રાણા) 
નજીક મોટેસર તળાવ પણ 
ઓગની જતાં , નખત્રાણા ગામના 
મહિલા સરપંચ શ્રીમતી લીલાબેન 
પાચાણી તથા ગ્રામપંચાયતના 
તમામ સદસ્યો તથા અગ્રણી શ્રી 
લાલજીભાઈ રામાણી (નખત્રાણા 
), તેમજ ચૈતન્ય આશ્રમ 


ક જુ જ 1 ક 
(રાર્મશ્વર- નખરાણા)ની 1” 


મહંતશ્રી મોહનદાસજીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં , શ્રીધીરજ મહારાજ દ્વારા શાસ્રોક્ત ત વિધિ- [વિધાનથી 
તળાવમાં શ્રીફળ/નાળિયેર હોમીને તથા કકુ છાટણા કરીને બન્ને તળાવો વધાવવામાં આવ્યા હતા. 





પોતાના જીવનના શ્રેષ્ઠ કર્મયોગને સમાજને ચરણે ધરનાર, નિર્મળ અને સદાબહાર 
વ્યક્તિત્વ, સહકાર્યકરો અને ભેરુ માં ઉત્સાહની શક્તિનો સચાર કરનાર... મુશ્કેલ લાગતા 
છ 


સામાજિક કાર્યોને સહજ બનાવનાર, યશ..હો જાયેગા. ના મંત્ર દ્રષ્ટા..કામ પોતે કરે અને યશ 
બીજાને આપે એવા આત્મીય, 


આપે... સ્વ માથી સમસ્ત.. સુધી ની જીવન સફર નો વધુ એક માઈલ સ્ટોન મોજ માણતા 
અને સૌને મોજ કરાવતા સફળતાપૂર્વક સર કરવા બદલ ધન્યવાદ... આગામી જીવનયાત્રા 


આવી જ મોજ મસ્તી વાળી સહજ અને યશસ્વી બની રહે તેવી શુભેચ્છા. 


ળ] 





જ તક અશોક ભાવાણી, પરિવાર, ધનસુરા. -------- 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા''૧ મિનિટ ના સમાચાર રી! 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


૨ ઓક્ટોબરે મહાત્મા ગાધી ના જન્મ દિવસ ની સાથે જ હજુ કયા ભારત રત ધારક 
રાજકીય નેતા નો જન્મ દિવસ છે ?? 
સાચો જવાબ : શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી (ભારતના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન) 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતા ઃ ગોપાલ વાલજીભાઈ દિવાણી - ઔરગાબાદ 9822298697 


ચદ્રયાન ૨ નાં વિક્રમ લેન્ડર માં એક રોવર હતુ, જે ચદ્ર પર વહન કરી શકે, 
તે રોવર નુ નામ શુ  ે ? 
માજના પ્રશ્ન નબર ૮૨ માટે જુઓ આજની સમાચાર વિડિયો ક્લિપ.. 
આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા પા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 








શ્રી “૫%-51«ા«તાક ઉ સ ઝઝ ડ2 


અએનવસગસમેન્ટ ટિસભ અપ્યોજિત 


મિ ઝે સિ) 


સાબર રિજીયનના અમીરગઢ ડિવિઝનના ઈકબાલગઢ ખાતે આજરોજ તારીખ ૧૯-૦૮-૨૦૨૦ 
ને બુધવાર સવારે ૯:૦૦ કલાકે શ્રી વીર મહારાજ મદિર ખાતે અમીરગઢ ડિવિઝન તથા એગ્રીકલ્ચર 
એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ ટીમ દ્વારા શ્રી અરવિંદભાઈ વેલાણી (અખિલ ભારતીય યુવાસઘ ગ્રીનલેન્ડ કાઉન્સિલ 
એગ્રીકલ્ચર એન્ડ એન્વાયર્મેન્ટ 2૩૦) ના ૪૭ મા જન્મ દિવસ પ્રસગે વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ યોજવામા 
આવ્યો કુલ ૧૪૭ રોપાનુ વાવેતર કરેલ. 








૦-૦ વિશેષ ઉપસ્થિતી ૦-૦ 
શ્રી અરવિંદભાઈ વેલાણી (સેન્ટ્રલ યુવાસઘ ગ્રીનલેન્ડ કાઉન્સિલ એગ્રી & એનવાયરમેન્ટ ૩૩૦) 
સાબર રીજીયન સલાહકારશ્રી પ્રહલાદભાઈ લીંબાણી 
સાબર રીજીયન ખજાનચીશ્રી હિતેશભાઈ રૂડાણી 
અમીરગઢ ડિવિઝન ચેરમેનશ્રી રાહુલભાઈ લીંબાણી 
અમીરગઢ સમાજ કારોબારી સભ્યશ્રી શાતિભાઈ વેલાણી 
ડિવિઝનલ એગ્રીકલ્ચર કન્વીનરશ્રી લક્ષ્મણભાઈ શીરવી 
અમીરગઢ ડિવિઝન તથા યુવક મડળના મિત્રો 
પ્રકૃતિ ની ૦%3/લબા। બેક્ર મા ૦»0/૦૦11 જમા કરાવીએ... 


ખશ | ની ૧ ૫” ષ્‌ ન શોલા નને વલ 
પ હ પ અપ ૫,6૦૦ ૬. પ ક # પ, ર. ધ ધ 


જે શિક્ષણથી સમગ્ર માનવ-અસ્તિત્વ વિકસે છે, એ શિક્ષણને સમગ્રતાથી યોજવું, ઘડવું અને 
સમજવુ આવશ્યક છે. ખડખડમાં વિચારવાથી એ શક્ય નહીં બને. 
કિશોરલાલ મશરુવાળાએ બહુ સરસ વિધાન કર્યું છે - 
"જિજ્ઞાસાની જાગૃતિનો સસ્કાર એ જ્ઞાનનુ બીજ છે. 
જિજ્ઞાસા જન્માવી, અવિરત પ્રશ્નોની હારમાળા સર્જવી અને આવકારવી ખૂબ જરૂરી છે. 
કદાચ એમાથી જ શિક્ષણનો અર્થપામી શકાય અને ઉદ્દેશ સમજી શકાય. 
શિક્ષણનું લક્ષ્ય મનુષ્યનિર્માણ છે. શ્રેઠ મનુષ્યના નિમણિ માટે એના સર્વાંગીણ વિકાસની 
વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. પૂર્ણવિકસિત મનુષ્ય ધર્મ-અર્થ-કામ-મોક્ષ એવા ચર્તુવિધ પુરુષાર્થથી 
પરમેષ્ટીને પામે છે. 
મિશન અભિમન્યુ 
૭ઇ૪ 111011121(1011તા ૭૦11૦૦. 
શ્રી ઉમા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટસટ. 





જ્ન્મ દિવસ સદિર્ઘ અને નિરામય જીવન ની શુભ કામનાઓ પાઠવીએ છીએ, 
આપશ્રી ને કળદેવી શ્રી ઉમિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વાસ્થ્ય અને સંપન્નતા અર્પે એવી પાર્થના... 


*_ જમે જ «---. ડાચાર પ્રસાર સમિતિ-5 --સ્કઝઝ2-- ઝે 


પ્રેરણાત્મક ... આપણે સૌએ અપનાવવા જેવુ ... 


તાઃ- ૨૦/૦૮/૨૦૨૦ 


પોતાના જન્મ દિવસ નિમિત્તે સનાતન ધર્મ પત્રિકા ના આજીવન સભ્ય બની સમાજ પ્રત્યેની 
પોતાની ફરજ અને લાગણી વ્યક્ત કરી છે. 


શ્રી સમાજ અને યુવાસઘ તેમનો આભાર સાથે જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેરછાઓ પાઠવે છે. 
પ્રતિતિધિ :- બાબુલાલ કેશરાણી માનકુવા 


“વસાન સમાચાર 


સ્વ. હિતેશ વાલજીભાઈ નાકરાણી, ઉમર વર્ષ - ૪૪, કચ્છ - કોટડા (જ), હાલે - અમરોલી, સુરત. 


સ્વ. જીવાબેન ડાહ્યાભાઈ ભાવાણી, ઉમર વર્ષ - ૭૫, કચ્છ - નેત્રા (માતાજી), હાલે - ઉદયપુર. 


